REBOLUSYONARYONG PAHAYAGAN NG MINDORO 


TOMO XII - ISYU 1 
EDITORYAL 


YNG, 


ENERO - ABRIL 2023 


Determinadong makibaka upang panagutin ang imperyalismong 
US at mga naghaharing-uri sa kanilang pandarambong sa yaman 
at pagwasak sa kalikasan sa Mindoro! 


N agbunsod ng pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Mindorefio ang 
paulit-ulit na sakuna. Dagdag pang pahirap atf panganib ang pagratsada ng kontra- 
mamamayan at mapangwasak na mga proyektong “maka-kalikasan” ng imperyalismong 


US, 


ilehitimong rehimeng Marcos, 


kumprador (MBK) at panginoong maylupa (PML). 


Lalong tinutulak ang 
mamamayang  “Mindorefio. na 
tanganan ang pambansa- 
demokratikong rebolusyon upang 
wakasan ang lantarang pagsira at 
pandarambong ng mga ganid na 
naghaharing-uri. 

Nalalagay sa malaking 
bulnerabilidad ang isla ng 
Mindoro sa patuloy na pagsahol 
ng kalagayan ng kalikasan. Ayon 
sa datos, kabilang ang Oriental 
Mindoro sa 17 probinsya sa buong 
bansa na nasa tala ng 100 lugar sa 
mundo na bulnerable sa sakunang 
pang-kalikasan. 

Ini nda ng 
Mindoreho 


magsasakang 
ang hindi 


pangkaraniwang init sa panahon 
ng tag-araw na nagdadala ng 
pagkatuyo ng mga pananim at 
ang walang patid na pag-ulan na 
nakakasira sa mga halamanan at 
palayan sa panahon ng tag-ulan. 

Patunay lamang dito ang P230 
bilyong pinsala sa agrikultura at 
imprastruktura na naranasan ng 
mga bayan sa Oriental Mindoro 
dahil sa pag-ulan pa lang na dala 
ng hanging amihan. Nagdulot ito 
ng pagragasa ng banlik o putik 
na nanalanta sa mga tubigan at 
kabahayan ng mamamayan. 

Hindi. pa man. lubusang 
nakakabangon mula sa pinsala ng 
pag-ulan, ibayo pang pinahirapan 


at mga kasapakat nitong malaking burgesya 


ang mamamayang  Mindorefo 
sa paglubog ng MT Princess 
Empress noong Pebrero 28. Lulan 
ang 800,000 litrong industrial 
fuel oil, grabeng pinsala ang hatid 
ng paglubog ng nasabing barko 
sa kinabukasan ng mamamayang 
MindoreRo at kahit ng mga karatig 
nitong isla. 

May higit 24,000 
mangingisdang “Mindoreho ang 
nawalan ng kabuhayan dahil sa 
pagtagas ng langis sa dagat. Bukod 
pa, may matagalang pinsala ang 
oil spill sa marine biodiversity sa 
mga apektadong lalawigan, lalo na 
sa Verde Island Passage (VIP) na 
sentro ng marine biodiversity sa 


2 ENERO - ABRIL 2023 | 


buong mundo. Tiyak na pipinsalain 
nito ang mga bahura na tirahan 
ng mga isda at iba pang lamang- 
dagat at bakawan na dagdag 
pananggalang ng kalikasan sa 
panahon ng kalamidad tulad ng 
matinding pag-ulan at bagyo. 

Pinalala rin ang kahirapang 
dinaranas ng mamamayan bunga 
ng inutil na pagtugon ng gubyerno 
sa tuwing may lumilitaw na krisis 
dulot ng sakuna. Mamamayan ang 
bumabalikat ng pinakamasamang 
epekto ng kalamidad dahil sa 
kawalan ng epektibong programa 
ng gubyerno para ihanda ang 
bansa lalo na sa pagharap sa mga 
sakunang paparating. Napakainutil 
ng gubyerno para palabasing 
pangkaraniwan na lang ang natural 
na kalamidad at mamamayan ang 
dapat umangkop sa mga pinsala. 

Ang nararanasang krisis sa 
klima ng mamamayan ay produkto 
ng matagal na pandarambong ng 
tatlong salot sa likas na yaman 
at lakas paggawa na pangunahing 
kinakatawan ng kinasusuklamang 
ilehitimong rehimeng US-Marcos 
II. 

Ang.  kutsabahan na ito 
ang nagluwal ng pagpapasok ng 
reaksyunaryong gubyerno sa mga 
dayuhan at malalaking kumpanya 
ng mina, pagtotroso at paglikha 
ng mga batas na sumusuhay sa 
interes ng naghaharing-uri. 

Nakinabang dito ng husto ang 
mga MBK, PML at ahente nilang 
burukrata kapitalista sa kanilang 


NILALAMAN 


kawalang 77” kahihiyang 7875pagkuha 
ng naglalakihang kontrata para 
kopohin ang kikbak mula sa mga 
pondo. 

Sa tabing ng “pagpapaunlad 
sa ekonomya ng bansa”, walang 
pakundangang ipinapataw. ng 
mga ganid na naghaharing-uri sa 
naghihirap na mamamayan ang 
mga mapangwasak ha proyektong 
mina, operasyong quarry, dam, 
ekoturismo, at renewable energy. 

Upang tiyakin ang madulas 
na pagdambong sa likas yaman, 
ginagamit. ng reaksyunaryong 
gubyerno. ang.  utak-pulburang 
AFP-PNP-MIMAROPA para supilin 
ang pagtutol ng mamamayang 
MindoreRo sa mga proyektong 
ito. 

Patunay” dito. ang 3873mga 
operasyong militar na nilunsad 
ng pasistang 203rd Brigade- 
PNP-MIMAROPA sa mga bayan 
ng Rizal, Sablayan, at Calintaan, 
Occidental Mindoro noong 
panahong nagkukumahog ang 
mga magsasaka na habulin ang 
anihan bago ang pahnanalanta 
ng Bagyong Paeng. Napinsala na 
nga ang mga tanim at kaingin 
nang pumasok na ang panahon 
ng bagyo, lalo pang pinalala ang 
kalagayan ng magsasaka ng mga 
operasyong militar, 

Bukod” sa pagsandig sa 
pasismo, lumilikha rin. ang 
mga naghaharing-uri ng 
ibang pamamaraan upang 
maisakatuparan ang. kanilang 


Ao 


Editoryal: Determinadong makibaka upang panagutin ang imperyalismong US at 1 
mga naghaharing-uri sa kanilang pandarambong sa yaman 


at pagwasak sa kalikasan sa Mindoro! 


Ambus sa isang tim ng 4th IBPA, matagumpay na inilunsad ng LDGC! 


7 kaswalti ng SAB-PNP sa matagumpay ha aktibong depensa ng LDGC, 
ipinagbunyi ng mamamayang Mindorefo 


kalbaryo ng magsasakang Mindorefio 


pag-ulan 


ng Mindoro 


NDFP Corner: Kailangan ang nagkakaisang aksyon ng mga Mindorefio sa Oil Spill 


Protestang Bayan, tugon ng mamamayang Mindorefo sa tumitinding krisis sa 


kuryente sa Occidental Mindoro 
Pula ang lupa ng Mindoro 


Panghahalughog at pandurukot, panibagong krimen ng berdugong 203rd 
Brigade-PNP-MIMAROPA sa mamamayang Mindorefio 


Pandarahas ng SAB-PNP sa mamamayan ng Bansud at Bongabong, Oriental 
Mindoro, matapang na nilalabanan ng mamamayan! 


Ginintuang anibersaryo ng NDFP, sinalubong ng mga selebrasyon sa buong isla 


RCEP at programa sa agrikultura ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II, dagdag 


Hamon ng Partido sa ika-54 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan: Tanganan 
ang mga gintong aral sa armadong pakikibaka ng mga Mindorefo! 


Apat na bayan sa Oriental Mindoro, sinalanta ng baha dulot ng walang patid na 


Pagmimina at Dam, mga tagapagdala ng sakuna sa Mindoro 


Masisiglang mga kampanya sa paglulunsad ng BKP at IKP, matagumpay na 
inilunsad ng rebolusyonaryong kilusan sa isla! 


ANI 


pandarambong.  Sinagpang ng 
inutil na gubyerno ang krisis sa 
kuryente ng isla upang buksan 
ang usapin kaugnay sa pagmimina 
ng karbon bilang alternatibong 
mapagkukunan ng kuryente. 


Ginamit din nila ang 
reaksyunaryong batas at 
mga huwad na programa na 


sumusuporta sa madulas na 
pagpasok ng mina tulad na lang 
ng mapagkunwaring proyektong 


ekoturismong Tamaraw 
Reservation and Expansion 
(TREP) at Oriental Mindoro 


Provincial Ordinance 145-2022 na 
nagpapahintulot sa operasyong 
quarry ng armour rocks sa buong 
lalawigan. 

Taliwas. sa.” ipinapanukala 
ng lokal na yunit ng gubyerno 
na Magdadala ang mga ito 
ng oportunidad at trabaho sa 


mamamayang  Mindorefho, lalo 
lamang. itinutulak ng  TREP 
at. Ordinance 145-2022 ang 


malawakang pagpapalayas sa mga 
mamamayan at pangangamkam sa 
lupang ninuno ng mga katutubong 
Mangyan. 

Inaagaw sa kamay ng mga 
MindoreRho ang.  hnaglalawakang 
kagubatan at kabundukan sa 
isla para ihain sa mga kapitalista 
at dayuhan. Nakaamba na ang 
panimulang paghahanda at 
eksplorasyon para sa pagbubukas 
ng minahan sa ilang bayan sa 
Oriental at Occidental Mindoro. 
Kabilang na rito ang eksplorasyon 
para sa mina ng brightstone sa 
bayan ng Mansalay at Roxas 
na nagsisilbing tirahan ng mga 
Mangyan-Hanuhuo. 

Nakaumang na rin. ang 
mina ng natural gas sa mga 
kabundukang saklaw ng Rizal at 
San Jose, Occidental Mindoro na 
pipinsala sa mga Mangyan-Buhid. 


Dapat ding paghandaan 
ang muling panunumbalik ng 
operasyon. ng Intex Mining 


Corporation na sasaklaw sa 11, 
315 ektaryang lupang saklaw ng 
Sablayan, Occidental Mindoro at 
Victoria, Oriental Mindoro para sa 
Mindoro Nickel Project. 

Sakaling matuloy, 
nakaambang maapektuhan ang 12 
pamayanan ng Mangyan-Alangan 
na nakatira sa eryang miminahihn. 

Labis na sisirain ng [Mmga 
proyektong ito ang kapaligiran at 
kabuhayan ng isla ng Mindoro. 


ANI 


Sa kawalang pakialam ng 
reaksyunaryong gubyerno. na 
tugunan ang pangangailangan ng 
mamamayang  MindoreRo, lalo 


lamang nitong binibigyang katwiran 
ang pagsiklab ng mapanlabang 
diwa ng mamamayan. 

Dapat na muling alalahanin 


ng mamamayang: Mindorefo 
ang kanilang rebolusyonaryong 
kasaysayan ng paglaban 


para protektahan ang isla ng 
Mindoro mula sa kamay ng mga 


mandarambong. 

Dapat hugutan ng inspirasyon 
ng mamamayang: Mindorefo 
ang pagsibol ng militanteng 


pakikibaka ng mga mamamayan 
sa karatig probinsya, tulad ng 
pagbarikada ng mga mamamayan 
ng Sibuyan, Romblon at Brookes 
Point, Palawan na kumokontra sa 
pagpasok ng mga mina sa kanilang 
bayan. 

Tungkulin ng mga Mindorefo 
na protektahan ang isla mula sa 
pandarambong ng tatlong salot 


BALITANG TO 


Ambus sa isang tim ng 4th IBPA, 


at pagpepreserba ng yaman 
nito para sa kapakinabangan ng 
susunod na salinlahi. Tangan ang 
linya ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon, dapat na isulong ang 
mga kampanya para protektahan 
ang kalikasan at.“ naunang 
tagumpay ng mamamayang 
MindoreRo, tulad na lang ng 25 
taong moratorium sa mina na 
pinundar ng pawis at dugo ng mga 
MindoreRo. 

Dapat puspusang organisahin 
ang mga mamamayan. Palawakin 
ang alyansa. ng. lahat ng 
mamamayang mapagmahal sa 
kalikasan at kontra sa mina at iba 
pang mapangwasak ha proyekto. 

Sama-samang kumilos upang 
panagutin ang mga ganid na 
korporasyon. 

Palayasin ang mga dayuhang 
laway na laway na angkinin ang 
mga kayamanang mineral at 
yamang likas sa isla. 

Ang lahat ng pagsusumikap ng 
mamamayang Mindoreho upang 


inilunsad ng LDGC! 


Matagumpay na inambus ng 
isang yunit ng Lucio De Guzman 
Command - NPA - Mindoro 
(LDGC) ang tatlo-kataong tim 
ng 4th IBPA sa Lipitan, Brgy. 
Monteclaro, San Jose, Occidental 
Mindoro sa ganap ha ika 6:00 ng 
hapon ng Abril 25. Napatay si Pvt. 
Mayu-ay Onaw habang nakatakas 
ang dalawa niyang kasamahan. 

Nasamsam ang service 
firearm nitong 45.  kalibreng 
pistola na may dalawang magasin 
at celfon. 

Tiniyak ng BHB na hindi 
madamay ang 4 pang sibilyan 
na naroon sa lugar ng ambus. 


Samantala, ligtas namang 
nakaatras. ang ”757mga Pulang 
mandirigma. 

Ayon.” kay.” Ka.” 75Madaay 
Gasic, tagapagsalita ng LDGC, 
nagsisilbing paggawad ng 


rebolusyonaryong hustisya ang 
taktikal na opensibang ito sa tim 
ng 4th IBPA na walang tigil na 
naghahasik ng teror sa timog ng 
Mindoro, lalo na sa hanay ng mga 
katutubong Buhid. 
“Bukod.” sa 
pagsama sa mga 


paggiya at 
operasyong 


search and destroy, ginagamit din 
si Pvt. Onaw sa paniktik, sapilitang 
nagpapasuko at tortyur sa mga 
kapwa niya katutubo. 

Isa din siyang masugid 
na galamay sa pagrerekrut ng 
CAFGU sa hanay ng mga Hahunuo 
at Buhid sa. Mga bayan ng 
Rizal at San Jose, y:. 
Occidental Mindoro,” 4 3 
ani Ka Madaay. 

Nanindigan 
naman ang LDGC 
na patuloy itong 
magpupunyagi 
na tupdin ang . 
tungkulin nitong 
ipagtanggol 8 ang 
mamamayang 
MindorefRo. 

“Nakatudla 
ang mga sandata 
ng bawat Pulang 
mandirigma ng 
LDGC sa paglaban 
sa mga pulis at 
militar. 

Patuloy na maglulunsad 
ng taktikal na opensiba ang 
LDGC, mula sa maliliit na patama 
sa maraming bahagi ng katawan 


NG Ing ta 
PASGBAA NN 
be 


| ENERO - ABRIL 2023 3 


protektahan” ang. kinabukasan 
at. kalikasan ay. makakamit 
sa. paglakas.” ng. armadong 
pakikibakang inilulunsad ng 


Bagong Hukbong Bayan. 

Sapamamagitan ng masiglang 
paglaban ng rebolusyonaryong 
mamamayan sa isla maigagawad 
ang rebolusyonaryong hustisya sa 
mga ganid na makailang ulit nang 
nagnanakaw sa kinabukasan ng 
mamamayan. 

Dapat gamitin ang lahat ng 
porma at anyo ng paglaban: ligal, 
iligal, lihim, armado, at di armado 
upang malagot ang tanikala ng 
pang-aapi at pananamantala ng 
imperyalismo, pyudalismo, at 
burukrata-kapitalismo. 

Ito lamang ang maghahawan 


ng landas para maitayo ang 
Demokratikong Gubyernong 
Bayan, isang estadong 
makatarungan, masagana, 
sustenable at tunay na 


tumutugon sa pangangailangan 
ng mamamayan. 4 


matagumpay na 


at pana-panahong bigwas sa ulo 
ng halimaw na AFP-PNP hanggang 
tuluyan itong maibagsak. 

Buong giting nitong susuungin 
ang panganib alang-alang sa 
pagtatanggol sa pambansa 
at. demokratikong 58 8kapakanan 
at interes. ng mamamayang 
Mindoreho at.” sambayanang 
Pilipino. upang pandayin ang 
tunay na lipunang malaya, 
makatarungan, at Masagana,” 
pagwawakas ng tagapagsalita. / 


4. ENERO - ABRIL 2023 I 
BALITANG TO 


ANI 


7 kaswalti ng SAB-PNP sa matagumpay na aktibong 


depensa ng LDGC, 
Mindoreno 


Ipinagbunyi ng mamamayang Mindorefio ang 
matagumpay na aktibong depensang inilunsad ng 
isang yunit ng Lucio De Guzman Command - NPA 
- Mindoro (LDGC) laban sa umaatakeng tropa ng 
10th Special Action Battalion (SAB) ng berdugong 
PNP-MIMAROPA sa Sitio Naksib, Brgy. Sta. Cruz, 
Bongabong, Oriental Mindoro noong Marso 15, 2023 
sa ganap na 02:30 ng hapon. 

Apat (4) ang kumpirmadong patay samantalang 
tatlo (3) ang sugatan mula sa limang minutong 
pakikipagpalitan ng putok sa sumalakay na yunit 
ng PNP. Samantala, walang kaswalti at ligtas na 
nakaatras ang mga Pulang mandirigma. 

“Isa itong matagumpay na kontra-atake sa 
gitna ng mas masinsin at mabangis na atake ng FMO 
at RCSPO ng berdugong AFP-PNP-MIMAROPA,” 
pahayag ni Ka Madaay Gasic, tagapagsalita ng LDGC. 

Ayon sa ulat ng yunit ng LDGC, bago pa man 
nangyari ang labanan, kabi-kabilaan na ang teror na 
inihahasik ng pinagsanib na pwersa ng 10th SAB ng 
PNP-MIMAROPA at ng berdugong 203rd Brigade sa 
mga mamamayan ng Bongabong at Bansud. Kabilang 
dito ang walang pakundangang pagkampo ng utak- 
pulburang tropa ng SAB sa apat na paaralan sa 
nasabing mga bayan. 

Ani Ka Madaay, “Kinampuhan ng mga pasista 
ang Mindoro State University (MINSU) at tatlo 


LATHALAIN 


iIpinagbunyi 


ng mamamayang 


pang eskuwelahan sa Bongabong, dagdag pa ang 
mga pamayanan at barangay hall sa Bansud at 
Bongabong ay ginagawang kampo-militar ng mga 
pulis at sundalo. 

Malinaw na nilalabag nila ang International 
Humanitarian Law at inilalagay ang mamamayang 
MindoreRo sa panganib dahil sa kanilang paglabag 
na ito. 

Dagdag ng tagapagsalita, ang aktibong 
depensa ng LDGC ay patunay lamang ng mataas na 
determinasyon ng mga Pulang mandirigma na biguin 
ang hibang na pangarap ng ilehitimong rehimeng 
US-Marcos II na wakasan ang rebolusyonaryong 
paglaban ng mamamayan sa isla. 

“Sa pagtindi ng krisis ng malakolonyal at 
malapyudal na lipunan, ubos-kayang bibiguin ng Pulang 
hukbo ng LDGC ang imbing pakana ng reaksyunaryong 
estado na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa 
isla. Tangan ang di magagaping diwa, nakahanda ang 
mga Pulang mandirigma ng LDGC na isulong ang 
mas masinsin at malaganap na pakikidigmang gerilya 
upang ipagtanggol at ipaglaban ang interes ng mga 
MindoreRo. Magsisilbing ambag natin ito sa paglakas 
ng rebolusyonaryong paglaban ng sambayanan at 
iabante sa mas mataas na antas ang digmang bayan 
hanggang sa makamit ang tagumpay,” pagtatapos ni 
Ka Madaay. 1 


RCEP at programa sa agrikultura ng ilehitimong rehimeng 
US-Marcos II, dagdag kalbaryo ng magsasakang Mindorefo 


Nanindigan ang Pambansang Katipunan ng mga 
Magbubukid - Occidental Mindoro (PKM-OccMin) 
na ibayong krisis sa mga magsasaka sa isla ang 
ibubunsod ng pagpapaloob ng ilehitimong rehimeng 
US-Marcos II sa Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP). 

Matatandaang nitong buwan ng Pebrero 
ay ipinagmayabang ng reaksyunaryong rehimen 
ang pagpapaloob sa nasabing kasunduan para sa 
“malayang kalakalan” sa pagitan ng mga bansa sa 
Asia-Pacific na kinabibilangan ng Australia, Brunei, 
Cambodia, China, Indonesia, Japan, South Korea, 
Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Pilipinas 
at Singapore. Tampok dito ang pagtanggal ng mga 
restriksyon sa kalakalan-- na hangad ay tanggalin 
ang 934 sa mga restriksyon tulad ng taripa para sa 
todo largang importasyon. 

“Tiyak na ang makikinabang lang ay ang mauunlad 
na bansa at isasadlak sa pagkaalipin ang maliliit na 
bansa tulad ng Pilipinas,” pahayag ng grupo. 

Dagdag ng PKM-OccMin, plano rin ng ilehitimong 
rehimen na ipatupad ang Rice Comprehensive 
Enhancement Fund (RCEF), isang programang nilikha 
sa ilalim ng RA No. 11203 o ng Rice Tariffication Law 


(RTL). Layunin nito diumano ay mapabuti ang kita 
at mapahusay ang kakayahan ng mga magsasakang 
makipagkumpetensiya sa ibang bansa sa produksyon 
ng palay at bigas habang pinahihintulutan ang 
malayang importasyon ng 

nasabing produkto sa 
ilalim ng patakarang 
liberalisasyon 

sa kalakalan. 
Tumataginting 
na 10 
bilyong 
piso 


a: 


NAY api” N 


SS 
IF 


N 


ANI 


ang inilalaan na pondo para sa RCEF. Bukod sa 
RCEF, iniraratsada rin ang palisiyang public- 
private partnership (PPP) sa pagpapaunlad ng mga 
imprastruktura sa agrikultura gaya ng irigasyon, 
climate-proof, flood control management, at 
malawakang  reporestasyon NIA-supervised 
watershed areas. 

Sa pamamagitan nito, mas pinapadulas ni 
Marcos Jr. ang pagpasok ng mga pribado at dayuhang 
pamumuhunan sa agrikultura imbis na pamahalaan 
ito ng kanyang gobyerno bilang pangunahing haligi 
ng ekonomya ng bansa. 

“Malinaw sa mga hakbangin ng ilehitimong 
rehimen at pangkatin nito ang pagpapailalim ng 
Pilipinas sa RCEP, ang programang RCEF at ang PPPs 
sa pagpapaunlad ng imprastrukturang agrikultural 
na mahigpit na itinatali ang bansa sa neoliberalismo 
na napatunayan nang palpak at mapaminsala sa 
ekonomya ng mga bansang atrasado at mahina tulad 
ng Pilipinas,” ayon sa PKM-OccMin. 

Ang neoliberalismo o bagong liberalismo sa 
ekonomya ay nagtataguyod diumano ng “malayang 
pamilihan” at “malayang kalakalan” kahit na sa 
totoo ay hindi na ito umiiral dahil sa pag-iral ng mga 
monopolyo at oligarikya sa pinansya sa panahon ng 
imperyalismo. 

Ginagamit lamang itong panabing upang ibayo 
pang pagsamantalahan ang mga sambayanan sa 
mga bansang atrasado, kolonya at malakolonya 
sa pamamagitan ng pagtatambak ng mga sobrang 
produkto't puhunan mula sa imperyalistang bansa at 
pandarambong sa hilaw na materyales at yamang 
mineral ng mahihirap na bansa. 

Sa neoliberalismo, mas tinitiyak ng estado ang 
mga patakaran sa agrikultura ang pagpapanatili ng 
pyudal na paghahari ng mga panginoong maylupa sa 
kanayunan. 

Mas pinatitibay ang huwad na reporma sa lupa 
at iba pang dati nang batas sa lupa na nagpasahol sa 
pyudal at malapyudal na pagsasamantala. 


ng 


Neoliberalismo: pamatay-dagok sa 
magsasakang Mindorefo 


Sa ilalim ng neoliberal na mga patakaran, 
mabibigyang laya ang malawakang pangangamkam 
ng lupang ninuno dulot ng mga tagibang na batas 
sa resettlement, kalikasan, at iba pang proyekto 
ng reaksyunaryong gubyerno gaya ng dam, mina, 
enerhiya, ekoturismo at iba pang katulad. 

Tiyak na wawasakin nito ang mayamang 
baseng agrikultural ng Mindoro at ang buhay ng 
mamamayan. Dumadagdag ang mga problemang ito 
sa krisis na nararanasan ng mga magsasaka dahil sa 
kontra-magsasakang programa ng rehimeng Marcos 
II mula nang hawakan hito ang pagiging Kalihim ng 
Departamento sa Agrikultura (DA). 

Ayon sa PKM-OccMin, pasisidhiin ng neoliberal 
na programa sa agrikultura ng ilehitimong rehimeng 
Marcos II ang sadlak na kalagayan ng magsasakang 
MindoreRo, na siyang bumubuo sa 904 populasyon 
ng mamamayan sa isla. 

“Di pa nga kami nakakabawi mula sa pagbagsak 
ng palay dahil sa RTL. Tatlong taon na ang nakalipas, 


| ENERO - ABRIL 2023 5 


hindi na bumalik sa dati ang kita namin sa tuwing 
anihan. Sadsad ang presyo ng palay sa farmgate, pero 
mahal ang bigas sa palengke. Ngayon naman nasa 
21 piso kada kilo ang presyo ng palay sa farmgate. 
Problema lang, wala namang makapagbenta ngayon,” 
ani Tatay Reggie, isang magsasaka mula sa isang 
bayan sa kapatagan ng Occidental Mindoro. 

Isa si Tatay Reggie sa libu-libong magsasakang 


MindoreRo na nalugmok dahil sa pagbaha ng imported 
na produktong agrikultural sa pamilihan dulot ng 
labis na importasyon. 

Ganito rin ang sentimyento ni Nanay Maling, 
isang magsasaka ng sibuyas sa isang bayan sa 
Oriental Mindoro. 

“Bagsak talaga ang kuha sa 

sibuyas, umabot pa nga 

PN ng P8 kada kilo mula 

TF ND sa dating P15. Malala 

noong Enero. Mababa 

ang kuha ng sibuyas sa 

N f magsasaka, pero ang 

sibuyas sa palengke, nasa 

P700/kilo ang presyo! 

Iba-iba naman na 

SINTANG yung 7” presyuhan 

aa ,) ng sibuyas ngayon, 

nasa P40 na kada 

kilo ang farmgate, 

pero sa laki ng gastos, parang wala ring matitira sa 
puhunan,” ani Nanay Maling. 

Dagdag pa niya, hindi sapat ang kikitain mula 
sa mabababang kuha ng sibuyas sa farmgate lalo na 
at patuloy na sumisirit pataas ang presyo ng mga 
farm-input, serbisyo at mga pang-araw-araw na 
pangangailangan. 

"Iyong pamangkin ko nga, gumastos na ng 
P26,000 sa kanyang kalahating ektaryang lupa. Di 
pa siya makapagsabog ng binhi. Di pa kasi kasama 
doon ang pang-abono at gastos sa hand tractor. 
Ang abono pa naman ngayon nasa P3,000 na ang 
pinakamura,” saad ng magsasaka. 

Ayon kay Ramon Silverio, tagapangulo ng 
Provincial Cooperative Development Council ng 
Occidental Mindoro, aabot na sa P300,000 ang 
karaniwang gastos sa produksyon ng mga magsasaka 
ng sibuyas sa isang ektarya pa lang. 

Giit ng mga magsasaka, malaki ang maiaambag 
ng mga lokal na magsisibuyas para maresolba ang 
krisis sa sibuyas sa pamilihan kung lalaanan sila ng 
suporta ng gubyerno, tulad ng pagtatayo ng cold- 
storage at post-harvest facilities para mapahaba 
ang buhay ng mga inaning sibuyas, ayuda para sa 
mga magsasaka, at ikung itataas ang presyo ng 
sibuyas sa farmgate mula sa dati nitong presyong 
P15 tungong P100 kada kilo. 

Ngunit, imbis na salubungin ang mga magsasaka 
sa kanilang kahilingan, inaprubahan pa ng DA ang 
pag-import ng 21,060 metriko toneladang sibuyas 
noong Pebrero. 

“Hihilahin pababa ng pagdagsa ng imported na 
sibuyas ang presyo ng sibuyas sa farmgate. Tiyak 
ang pagkalugi ng mga magsasaka na mag-aani na ng 
sibuyas simula ngayong Pebrero,” ayon kay Ka Ma. 
Patricia Andal, tagapagsalita ng NDFP-Mindoro. 


6 ENERO - ABRIL 2023 | 


Dagdag ng tagapagsalita, ang neoliberal na 
hakbangin ng rehimen ay delubyong nhagwawasak 
sa agrikultura at kabuhayan. Ibayong kagutuman, 
kahirapan, kawalang hanap-buhay at pambubusabos 
ang idinudulot nito sa mga magsasaka, manggagawa 
at mga mamamayan. 


Agraryong rebolusyon ang solusyon 


Naninindigan ang PKM-OccMin na walang 
makabuluhang pagbabagong mararanasan ang mga 
magsasaka sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US- 
Marcos II. 

“Walang-wala na sa bokabularyo ng ilehitimong 
rehimen ang programa para sa tunay na reporma sa 
lupa. Tunay na bulok at baluktot ang mga prayoridad 
ng reaksyunaryong gubyerno. 

Walang tunay na malasakit sa kapakanan 
ng mamamayan, mMahang-mana si Marcos Jr sa 
kanyang amang diktador Marcos Sr--pareho silang 
tuta, pasista, korap at pahirap sa masa,” pahayag 
ng grupo. 


BALITA 


AIN 


Nanawagan ang rebolusyonaryong organisasyon 
na pinakamabuti pa ring hakbangin ang buklurin 
ang pinakamalapad na nagkakaisang lakas ng uring 
magsasaka kasama ang buong mamamayan upang 
maitransporma itong materyal na pwersa para sa 
pagbabalikwas laban sa mapang-aping sistemang 
malakolonyal at malapyudal. 

“Minsan pa'y kailangang iguhit ng mamamayang 
Mindoreho ang Makasaysayang pagsusulong ng 
agraryong rebolusyon sa isla. Kailangang patuloy 
nilang ipaglaban ang karapatan nila sa lupa at lahat 
ng bunga ng kanilang pinagpapaguran. Dapat na 
matuldukan ang mga panggagantso sa kanila ng mga 
ganid na panginoong maylupa at masibang usurero. 
Agraryong rebolusyon ang pinakabuod ng pambansa 
demokratikong rebolusyon na prinsipal na anyo ay 
ang armadong pakikibaka. Sa pamamagitan lamang 
nito papawiin ang pyudal na paghahari ng salot na 
panginoong maylupa. Sa ganito lamang magagapi ang 
kapangyarihan ng malalaking burgesya komprador at 
amo nitong imperyalismong US,”"ani PKM-OccMin. # 


Hamon ng Partido sa ika-54 anibersaryo ng Bagong 
Hukbong Bayan: Tanganan ang mga gintong aral sa 
armadong pakikibaka ng mga Mindorefo! 


Sa pagdiriwang ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ng ika-54 anibersaryo nito, nagpahayag 
ng mensahe ng pagbati at pakikiisa ang Partido 
Komunista ng Pilipinas - Mindoro (PKP-Mindoro) 
sa mga Pulang mandirigma at kumander ng BHB. 

Ipinagdiwang sa buong isla ang anibersaryo 
ng BHB sa pamamagitan ng mga pulong pag-aaral 
at simpleng mga kapehan kasama ang Pulang 
hukbo at mga masa sa mga sona at larangang 
gerilya. 

“Tumatambad sa atin ang mga kondisyon na 
nagpapatunay na higit na kailangan ng bansa ang 
NPA dahil ginagampanan nito ang natatanging 
papel. na. pangunahan” ang: armadong 
paglaban na naghahawan ng daan upang 
makapangibabaw ang kapangyarihan ng masa 
ng sambayanan. 

Nakahapag sa atin ang pangangailangang 
lumaban saan mang dako, anuman ang ating 
katayuan, anuman ang ating limitasyon at 
anuman ang ating kakayahan,” ayon sa 
PKP-Mindoro. 


Sa pahayag nito, binaybay ng 
Partido sa isla ang mga krisis na 
pinagdadaanan ng mamamayang 


MindoreRo sa ilalim ng tumitinding 
atake at kampanyang panunupil ng 
ilehitimong rehimeng US-Marcos Il. 

Hinamon ng Partido ang Pulang 
hukbo at ang buong rebolusyonaryong 
kilusan sa isla na ubos-kayang labanan 
ang kaaway sa lahat ng porma: armado, 
ligal, malaligal at iligal, hayag at lihim, 
sa antas pambansa at lokal at sa lahat 
ng pagkakataon. 


Dagdag ng Partido, “Ang tanging paraan 
upang makapangibabaw sa opensiba ng kaaway ay 
ang lumaban. 

Ang masinsin na kampanyang panunupil 
at paglipol ng reaksyunaryong estado ay lalong 
nagtutulak sa rebolusyonaryong pwersa na kasama 
ng masa, harapin at biguin ang imbing pakana ng 
kaaway sa pamamagitan ng matalino, matama, at 
pursigidong paglaban. 


ANI 


Hamon sa Pulang hukbo na magsilbing bag-as 
ng paglaban ng mamamayang Mindorefo mula sa 
bundok at bukid, tungong poblacion, kabayanan, 
at kahit tabing-aplaya.” 

Magiting namang tumugon ang Lucio De 
Guzman Command (LDGC), ang yunit ng BHB 
sa isla, sa panawagan ng Partidong tupdin ang 
dakilang misyon na wasakin ang armadong galamay 
ng reaksyunaryong rehimen upang agawin ang 
kapangyarihang pampulitika. 

“Pursigido at matatag na tumutugon ang 
Pulang hukbo ng LDGC sa hamon ng panahong 
isikad ang makauring rebolusyon,” ani Ka Madaay 
Gasic, tagapagsalita ng LDGC. 

Pahayag ng Pulang kumander, nakahanda ang 


BALITA 


| ENERO - ABRIL 2023 7 


mga kumander at mandirigma sa ilalim ng mga 
yunit ng LDGC na sagpangin ang walang kaparis na 
oportunidad para magkamit ng tagumpay lalo na 
sa sumisidhing krisis pang-ekonomya at panlipunan 
na kinahaharap ng mamamayang Mindorefo. 

“Mataba ang lupa at maganda ang senyales 
ng panahon para sa mga rebolusyonaryo. 
Dapat lang na dalhin ang rebolusyon sa higit na 
pagsulong, Mapagpasyang igpawan ang kahinaan 
at limitasyon, at idirehe ang digma hanggang 
sa tagumpay. Ang lahat ng pagsusumikap natin 
ay aambag sa pangkabuuang pagpapanday ng 
mamamayan tungo sa isang tunay na maaliwalas, 
makatarungan, malaya, at masaganang lipunan,” 
pagtatapos ng tagapagsalita. 1 


Apat na bayan sa Oriental Mindoro, sinalanta ng baha 
dulot ng walang patid na pag-ulan 


Sinalubong ang mamamayang  Mindorefo 
ng ibayong paglala ng kahirapan dulot ng 
magkakumbinang krisis sa ekonomya't sakuna ng 
matinding pagbaha. 

Sa pagsapit ng 2023, Enero pa lamang ay 
kinaharap na ng naghihirap na mamamayan ang 
pinsalang dala ng walang patid na pag-ulang dulot 
ng shear line at hanging Amihan. 

Ang shear line ay isang pehomenon sa 
panahon na nagdadala ng mas malakas at tuloy- 
tuloy na pag-ulan dulot ng pagsasanib ng mainit 
at malamig na hangin. Apat na bayan sa Oriental 
Mindoro ang matinding tinamaan ng pagbaha dahil 
dito, kabilang na ang Naujan, Baco, Victoria, at 
syudad ng Calapan. 

Pumalo sa higit P90 milyong piso ang 
nawalang kita sa industriya ng agrikultura at P140 
milyong piso sa imprastraktura at makinarya sa 
lalawigan ng Oriental Mindoro dulot ng matinding 
pagbaha, ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk 
Reduction Management Office. Pinakamalala ang 
naganap sa Naujan kaya haobligang ideklara ng 
lokal na gubyerno ang “state of calamity” kung 
saan umabot na sa P77 milyong piso ang pinsala 
ng pagbaha. Bukod dito, naitala ang pinsalang 
P9.8 milyong piso sa Baco, at P2.7 milyong piso sa 
Calapan. Aabot na sa 15,289 pamilya o katumbas 
ng 50,821 indibidwal ang sinalanta ng pagbaha sa 
bayan ng Baco, Naujan, Victoria, at Calapan. 


Lumubog sa baha ang mayor na kalsada ng syudad ng Calapan 
dulot ng walang patid na pag-ulan na dala ng Amihan at shear 
line. (Larawan mula sa Calapan Public Information Office 
Facebook Page) 


Daan-daang pamilya ang inilikas dahil sa 
pagkasira ng mga bahay, sakahan, at mga mayor 
na kalsada. 

Samantala, isang batang lalaki ang namatay 
sa pagkalunod dulot ng matinding pagbaha sa 
Baco. 

Ayon kay Kasamang MPA, “Ang pagkasira ng 
kalikasan at ang dulot nitong sakuna ay dapat 
panagutan ng imperyalismong US at malalaking 
burgesya komprador, panginoong maylupa at 
mga ahente nilang burukrata kapitalista na 
nagpahintulot sa mga mapanirang kumpanya na 
mag-opereyt sa Mindoro. 

Sukdulan ang pagkaganid ng Mga ito ng 
walang pagsasaalang-alang sa buhay at kabuhayan 
ng mamamayan sa isla para lamang makakopo ng 
yaman at tubo. 

Ang penomenon ng malalang pagbaha ay 
sakunang dulot ng deka-dekada ng pangwawasak 
sa kalikasan ng imperyalismong US at ng mga 
kasabwat nitong lokal na mga naghaharing uri. Ang 
ipinataw na kolonyal na paghahari ng US sa bansa 
ang unang kumalbo ng mga kagubatan ng Mindoro. 
Kasunod nito ang mga logging concessions sa 
ilalim ng papet na mga rehimen,” 

Dagdag ni. MPA, ibayong pinalala ng 
reaksyunaryong gubyerno ang estado ng kalikasan 
sa isla ng ipinatupad ang mga proyektong nakasisira 
sa kabuhayan at kalikasan tulad ng dayuhang 
operasyong mina, quarry, mega dam, at iba pang 
katulad na proyekto sa isla. 

Bukod sa pangangamkam sa lupaing hinuno 
ng mga katutubong Mangyan, sinira ng mga 
proyektong ito ang kagubatan sa matataas na 
bahagi ng isla kaya't di mapigilan ang agos ng 
tubig pababa. Ginawa nitong bulnerable ang mga 
mabababang lugar lalo ang mga kapatagan sa 
pagbaha. 

“Ang reaksyunaryong gubyerno ang dapat 
managot sa krisis na nararanasan ng mamamayang 
MindorefPio. 

Mas sinisira pa ng Mga isinusulong na 
proyektong ekoturismo at dayuhang operasyong 


8 ENERO - ABRIL 2023 | 


mina at dam ang kalikasan ng isla, taliwas sa 
ipinaparatang ng gubyerno na ang pag-uuling at 
pagkakaingin ng mga katutubong Mangyan at 
magsasakang settler ang dahilan ng pagkakalbo 
ng kagubatan,” ani MPA. 

Isa. sa Mapaminsalang proyekto. ang 
dambuhalang hydropower dam ng Sta. Clara Power 
Corporation (SCPC) sa Brgy. Malvar, Naujan. 

Mula nang maitayo noong 2014, wala na itong 
idinulot kundi matinding pagbaha na iniinda ng mga 
mamamayan sa Naujan at mga karatig na bayan. 

Hindi malilimutan ng mga Mindorefo ang 
kalunus-lunos nilang sinapit sa kasagsagan ng 
Bagyong Nona noong 2015, kung saan labing- 
isang (11) barangay sa Naujan at malaking bahagi 
ng Calapan ang apektado sa pagbaha at pagbanlik. 

Nasira nito ang daang ektaryang palayan, 
prutasan, at niyugan, bilyong pisong halaga ng mga 
imprastruktura at agrikultura, ilan ang namatay at 
libu-libong residente ang nadisloka. 

Nanawagan ang tagapagsalita sa mamamayang 
Mindorefio na ipagtanggol ang kalikasan ng isla 
laban sa mga Mapaminsalang proyekto ng dayuhan, 


LATHALAIN 


ANI 


malalaking burgesya komprador-panginong 
maylupa at reaksyunaryong gubyerno. 

“Tungkulin ng mga Mindorefio na protektahan 
ang isla mula sa pandarambong ng mga dayuhan at 
lokal na mga naghaharing uri upang mapangalagaan 
ang yaman nito para sa kapakinabangan ng 
susunod na henerasyon. 

Dapat militanteng isulong ang kampanya para 
protektahan ang kalikasan at panghawakan ang 
tagumpay sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka 
para dito, tulad ng 25 taong moratorium sa mina na 
nagsilbing sandata ng mamamayan upang tutulan 
ang panunumbalik ng mapanalasang dayuhang 
mina sa isla. 

Kasabay ng paglaban ng mamamayan, dapat 
ding masigasig na isulong ng rebolusyonaryong 
kilusan sa isla ang armadong pakikibaka hanggang 
maipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong 
bayan na may sosyalistang perspektiba. 

Ito lamang ang tutugon sa pangangailangan 
at interes ng aping uri at maglilikha ng isang 
makatarungan at masaganang lipunan para sa 
lahat,” pagtatapos ng tagapagsalita. / 


Pagmimina at Dam, mga tagapagdala ng sakuna sa Mindoro 


Gimbal ang buong mundo nang tumama ang 
7.8 magnitude na lindol sa bawnderi ng bansang 
Turkey at Syria noong Pebrero 6, 2023. 

Mahigit 41,000 katao ang nasawi, marami 
ang hindi pa nakikita nang matabunan ng mga 
gumuhong gusali at kalupaan, libu-libo ang 
sugatan at nasirang (mga imprastruktura, ari- 
arian at iba pang pasilidad lalo na sa Turkey na 
siyang epicenter ng lindol. 

Labis na mapaminsala ang lindol at isa itong 
natural na kalamidad na hindi pa kayang tukuyin ng 
siyensya kung kailan sasapit at gaano ito kalakas 
hanggat hindi pa aktwal na nagaganap. 

Ang kakayahan pa lamang ng Phivolcs sa 
ngayon ay magbigay abiso oras na nagsimula na 
itong ma-detect sa ilalim ng lupa. 

Bago pa ito maganap, ang kaya lamang gawin 
ay isalarawan sa pamamagitan ng aplikasyon sa 
computer na tinatawag na Rapid Earthquake 
Damage Assessment System (REDAS) ang bawat 
antas ng lakas upang magsilbing babala sa lahat. 

Sa Mindoro, sunud-sunod ang paglindol sa 
parehong buwan nang naganap sa Turkey bagamat 
hindi kasing lakas kaya lumampas nang walang 
gasinong pumansin. 

Noong Pebrero 15, may apat na beses na 
paglindol na may lakas na 1-2 magnitude. Noong 
Pebrero 17, lumindol nang may 2.8 magnitude at 
Pebrero 20 ay magnitude 1.7 naman. 

Noong Marso 2022, naitala ang 4.2 magnitude 
ng lindol sa Ocidental Mindoro. 

Buwan ng Hulyo sa parehong taon tumama 
naman ang magnitude 3.4. Hindi ba dapat na para 
mabahala ang mga Mindorefio sa penomenon na 
ito? 

Maalaala na naganap ang pinakamalakas na 


mi a a u.. 


Larawan ng mga fault line sa Mindoro. 2014. 


lindol sa Mindoro noong Nobyembre 15, 1994 na 
umabot ng 7.1 magnitude, hindi malayo sa 7.8 sa 
Turkey. 

Umabot ang pagyanig hanggang bahagi ng 
Luzon. Nagdala ito ng tsunami at landslides o 
pagguho ng lupa sa Verde Island Passage (na 
naghihiwalay sa Luzon at Mindoro). May 78 katao 
ang nasawi at 7,566 bahay ang nasira. Umabot ng 
53,342 pamilya ang apektado. 

Ang tsunami ay lumikha ng 28 na talampakang 
pagtaas ng tubig. Lumikha rin ang lindol ng 35 
kilometro na biglang pagkawasak (rupture) sa 
Aglubang River Fault. 

Ang fault ay linya ng malalim na siwang o 
lamat sa lupa na nasa pagitan ng tectonic plates 
o malalaking tipak ng kalupaan. 

Sa lupang nasa ilalim ng karagatan, tinatawag 
na trench ang lamat na ito. Maaaring may haba 


LAS 


| ENERO - ABRIL 2023 9 


itong ilang metro hanggang libu-libong kilometro 
alinman sa direksyong patayo (o bertikal) o pahiga 
(horizontal) sa ilalim ng lupa. Maaari din itong 
aktibo o hindi sa loob ng mahabang panahon. 

Ang paggalaw ng mga bato at lupa sa mga 
lamat na ito ang isa sa dahilan ng paglindol na 
tinatawag na tectonic ang katangian. 

Binabagtas ang isla ng Mindoro ng mga Fault 
at trenches na sanhi ng lindol at lahat ito ay 
aktibo. 

Nariyan ang Lubang Fault, Aglubang River 
Fault, Central Mindoro Fault, Southern Mindoro 
Fault, Mamburao Fault at ang Manila Trench. 

Binabagtas ng huli (Manila Trench) ang West 
Philippine Sea, dumadaan sa Mindoro Strait sa 
tapat ng Sablayan at Calintaan, tumatagos sa 
kalupaan ng Rizal, San Jose at Magsaysay ng 
Occidental Mindoro patungong Kabisayaan. 

Binabagtas naman ng Central Mindoro Fault 
ang 100 kilometro mula Puerto Galera, dadaaan sa 
saklaw ng Mamburao patungong timog hanggang 
Mansalay. 

Ang Aglubang River Fault na sumasanga mula 
sa Central Mindoro Fault sa bahaging Brgy Alcate, 
Victoria pa-hilaga ng isla ay umaabot hanggang sa 
syudad ng Calapan. 

Samantala, sumasanga ang Southern Mindoro 
Fault sa Central Mindoro Fault sa tapat ng bayan 
ng Roxas at babagtas tungong San Jose. 

Ang Northwest (Mamburao) Fault ay 
bumabagtas mula Mamburao pa-timog sa kalupaan 
ng Occidental Mindoro at dudulo sa bahaging 
Mansalay at Bulalacao ng Oriental Mindoro. 

Apektado rin ang Mindoro ng mga fault 
system sa karatig nitong lugar tulad ng Batangas 
Bay Fault System, North Verde Fault System, at 
Central Verde Fault System. Nalilikha ang padron 
na tinatawag na conjugate fault systems - ang 
pagsasalubong o pagdudugtong ng mga faults na 
mayroong iba't ibang haba at lapad at may iba't 
ibang tindi ng pagputok sa panahon na tumama 
ang lindol sa isang karatig na fault . 

Sa tala ng Philippine Institute of Seismology 
and Volcanology (PHIVOLCS) ang naganap na lindol 


Mas malapit ang fault sa istruktura ng mina, dam o gusali, mas malaki ang 
panganib na malilikha ang pagguho sa mismong lugar at sa karatig nito. 


noong 1994 na sinundan ng isa pang malakas na 
lindol noong 2017 ay nakakonsentra sa Aglubang 
River Fault at sa Batangas Bay Fault system. 

Nagdulot ang mga lindol na ito ng pagkawasak 
sa mga fault na siyang nagiging sanhi ng sumunod 
pang mga paglindol na naganap at maaari pang 
maganap ngayon at sa susunod ha panahon sa 
Mindoro. 

Nakitang may malaking pagtaas ng presyur 
o tensyon sa Batangas Bay Fault System, North 
Verde Fault System at Central Mindoro Fault 
System na ayon pa sa PHIVOLCS ay nagpapataas 
ng probabilidad ng paglindol. 

Ang magkadikit na Aglubang River Fault 
System at Batangas Bay Fault System ay may 
malaking ambag sa naganap na lindol noong 1994 
at 2017. Kaya hindi mapasusubalian na ang isla ng 
Mindoro ay lagay na lagay sa mga paglindol. Hindi 
lamang panganib ng lindol ang hatid ng faults. 

Ang fault ay may epekto sa mga aktibidad ng 
pagmimina, dam o reservoir, o anumang anyo ng 
paghuhukay ng kalupaan. Mas malapit ang fault sa 
istruktura ng mina, dam o gusali, mas malaki ang 
panganib na malilikha ang pagguho sa mismong 
lugar at sa karatig nito. 

Ito ang sinasabi sa artikulo ni Zhigiang 
Zhong na pinamagatang “Influence of Fault in 
the Surrounding Rock Stability or Mining Tunnels: 
Distance and Tectonic Stress” na inilathala noong 
Hulyo 18, 2019. Ayon pa sa artikulo, sa isang 
kalagayang geolohikal, ang distansya ng fault ay 
may epekto mula sa isang sentimetro hanggang 
libu-libong kilometro sa ilalim ng iba't ibang 
kondisyon. 

Dahil ang buong kalupaan ng Mindoro ay 
binabagtas at nagsasalubungan pa mandin na 
mga fault systems, sadyang hindi angkop ang 
pagmimina at malalaking dam sa isla at nararapat 
ang mahigpit na pagtutol dito. 

Ikonsidera. ang panganib ng paglindol 
anumang oras sa ating pang-araw-araw na buhay. 

Kailangang buuin ang pinakamalapad na 
alyansa ng mamamayang Mindorefo at buong 
lakas na tutulan at ipaglaban ang pagpapatigil ng 
lahat ng klase ng aktibidad ng pagmimina sa isla. 

Ni isang pulgada ay hindi dapat hayaang 
tumapak sa isla ang mga mandarambong at 
imperyalistang kumpanya ng mina at iba pang 
mapangwasak na proyekto. / 


10 ENERO - ABRIL 2023 | 


LATHALAIN 


ANI 


Masisiglang mga kampanya sa paglulunsad ng BKP at IKP, 
matagumpay na inilunsad ng rebolusyonaryong kilusan sa 


isla! 


Tangan ang determinasyon ha ibayong 
konsolidahin ang hanay ng rebolusyonaryong 
kilusan sa isla, matagumpay na inilunsad ng mga 
larangang gerilya sa Mindoro ang mga bugso ng 
Batayang Kurso ng Partido (BKP) at Intermedyang 
Kurso ng Partido (IKP) sa hanay ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) at mga kasapi ng Sangay 
ng Partido sa Lokalidad (SPL) sa kabila ng walang 
puknat na operasyong militar ng berdugong AFP- 
PNP-MIMAROPA. 

Lahat ng yunit sa mga larangang gerilya ay 
nagbahagi ng kanilang mas maunlad na karanasan 
sa paglulunsad at pagpapatapos ng mga estudyante 
sa BKP at IKP. 


BKP sa gitna ng operasyong militar 


Ang BKP ang unang kurso sa tatlong antas 
ng Kursong Pampartido. Layunin nitong ituro sa 
mga mag-aaral ang batayang kaalaman hinggil 
sa teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. 
Nahahati ang BKP sa tatlong libro ha may siyam 
na paksa. Kadalasang itinuturo ang buong BKP sa 
loob ng 28-30 oras o katumbas ng 4-5 araw na 
may nakalaang 8 oras sa isang Maghapong sesyon. 

“Staggered ang nakita naming pinaka- 
epektibong paraan para mailunsad ang BKP dahil 
na rin sa kalagayan ng erya namin ngayon,” 
paglalahad ni Ka Seri, isa sa mga instruktor na 
nagturo sa isang bats ng BKP sa isang sohang 
gerilya sa isla. 

Pagbabahagi niya, napagtagumpayan nilang 
ilunsad ang pag-aaral sa kalagitnaan ng walang 
pugwang na panghahalihaw at panggagalugad ng 
pasistang AFP-PNP-MIMAROPA. 

Mula sa dating ideyal na buong maghapon ang 
inilalaan para sa buong pag-aaral, kalahating araw 
na lamang ang sesyon ng Pulang paaralan para 
angkupan ang mga kinakailangang gawain. 

“Kalahating araw lang ang sesyon sa 
maghapon. Mula 01:00pm hanggang 05:00pm ang 
oras ng pag-aaral ng mga estudyante para sa isang 
paksa ng BKP. Bago ang pag-aaral, gagampan 
muna ang mga estudyante ng gawaing teknikal at 
panseguridad. Pinakamahalaga rito ang pagtitiyak 
na magawa muna ang long recon. Matapos ang 
isang paksa sa maghapon, ang mga estudyante rin 
ang mayor na gumagampan sa gawaing masa sa 
aming mga kalapit na baryo.” ani Ka Seri. 

Ibinahagi. naman ni Ka “Roman, isang 
instruktor ng BKP, ang kahalagahan na matiyak 
ang paglulunsad ng BKP sa kanilang yunit sa kabila 
ng matinding operasyong militar. 

“Bagaman nasa kalagitnaan ng atrasan o 
lakbay ang manera ng yunit ay binigyan talaga 
namin ng halaga ang pagpapataas ng kamalayang 
pampulitika ng mga Hukbo. Ang pagpapatatag ng 
kanilang makauri at ideolohiyang kamulatan ay 


susi para patatagin ang kanilang di magagaping 
diwa, lalo na sa pagharap sa kaaway,” saad ni Ka 
Roman. Bukod sa mga bagong pasampa sa BHB, 
umupo rin ang ibang mga opisyal at mandirigma 
sa pag-aaral upang magrebyu sa mga partikular 
na paksa. 

“Yung ibang mga paksa, halimbawa yung 
Saligang Proletaryong Paninindigan at Pananaw sa 
Rebolusyon (SPPPR), umupo rin sa pag-aaral ang 
mga kagawad ng Hukbong Bayan, hindi lang ang 
mga pangunahing estudyante. Napapanahon talaga 
ang pag-aaral ng BKP dahil napagtitibay nito ang 
ating paninindigan lalo na at nagsusumikap ang 
kaaway na durugin ang ating kilusan,” pagbabahagi 
ni Ka Mayang, isa sa mga nagbalik-aral ng BKP sa 
bats. 

Samantala, isang maningning na tagumpay 
naman ang pagpapatapos ng isang yunit ng Partido 
sa isang bats ng BKP na may 24 mag-aaral sa 
isang larangang gerilya sa isla. Kalakhan sa mga 
estudyante ng yunit na ito ay mga kasapi mula sa 
SPL. 

“Tagumpay natin ang BKP na ito! Pinatunayan 
lang nito na sa kabila ng kampanyang panunupil sa 
ating hanay, binigo natin ang hibang na pangarap 
ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II na durugin 
ang kilusan. Pinalalakas ng mga aral na nakuha natin 
sa BKP ang ating paninindigan na ipagtagumpay 
ang sinusulong nating rebolusyon,” masayang 
paglalahad ni Ka Adi, ang punong instruktor ng 
nasabing pag-aaral. 

Sa bats na nilunsad ng yunit ni Ka Adi, nagawa 
nilang ilunsad ang pag-aaral nang straight o tuloy- 
tuloy. 

“Di katulad ng dati, inilulugar natin ang mga 
pag-aaral kung saan malapit tayo sa ating mga 
estudyante. Naalala ko nga, may isang sesyon 
kami na naantala ng isang araw dahil nakakuha 
kami ng balitang kaaway. Kinabukasan, dumating 
ang isa naming mag-aaral mula sa lokal. Sabi niya, 
siniyasat na nila ang paligid ng Paaralan namin, 
walang kagyat na panganib kung itutuloy hamin 
ang pag-aaral. Tinuloy agad namin ang eskuwela 
hanggang sa napagtapos na namin sila. Napakasigla 


ANI 


at pursigido rin ng mga estudyante, kita naming 
positibo ang pagtanggap nila sa mga paksa sa 
BKP,” masayang pagbabahagi ng instruktor. 


Magkakasunod na bats ng IKP, breyktru sa 
mga larangang gerilya 


Sa isa namang sonang gerilya, naging mahigpit 
na katuwang ng yunit ng Partido at BHB ang mga 
masa upang maitaguyod ang pag-aaral ng IKP. 

“Naging hamon talaga sa atin na mailunsad itong 
pag-aaral habang gumagampan din sa ibang gawain: 
pagluluto at pag-iigib, pagsasaayos ng seguridad, at 
paglahok sa produksyon.” ani Ka Amy, isa sa mga 
instruktor. “Dapat talaga tayong magpasalamat sa 
masang napakalaki ng itinulong na maitaguyod tayo 
mula sa pasilidad hanggang sa mga rekurso sa kabila 
ng mga umaaligid na presensya ng mga kaaway!" 
dagdag niya. 

Sa isa namang larangang gerilya, nagsilbing 
praktikum ng mga kalahok ng inilunsad na IKP 
Instructors Training (IKP IT) ng isang yunit ng BHB 
ang isinagawang IKP sa hanay ng mga segundaryong 
opisyal nito sa platun. Breyktru ang bats ng IKP na 
ito para sa mga instruktor na unang beses pa lang 
makakaranas magturo ng IKP. 

“Magandang karanasan ang pagtuturo ng IKP 
kahit first time ko pa lang talaga ituro ito. Yung mga 
puntong sinabi nung IKP-IT para mapaunlad ang 
pagtuturo ay ginawa ko talaga. Marami din akong 
natutunan sa mga naging estudyante ko. Mas lalo 
ko ring naintindihan ang kahalagahan ng mga paksa 
ngayong itinuturo ko na ito sa mas nakakarami,” ani 
Ka Lemuel, na nagturo ng mga paksa kaugnay sa 
pagbubuo ng Hukbo sa nasabing pag-aaral. 

Ayon haman kay Ka Liezel, makabuluhan ang 
bats ng IKP na nailunsad dahil higit pang napagyaman 
ang teksto dahil sa pananaw at dagdag na kaalaman 
ng mga estudyanteng umupo sa pag-aaral. 

“Hindi naging boring ang pag-aaral. Praktika natin 
sa pakikidigma ang pinag-aaralan natin. Magandang 
naipuwesto ang IKP dahil mas lalo lang nating 
naiintindihan kung paano pa natin pahuhusayin ang 
ating paraan, estratehiya, at taktika sa paglulunsad 
ng pakikidigmang gerilya,” pagbabahagi ni Ka Liezel. 

Ang IKP ay pangalawa sa tatlong antas 
ng Kursong Pampartido. Nahahati sa 6 na 
paksa, tinatalakay ng IKP ang paglalapat ng 


I ENERO - ABRIL 2023 11 


rebolusyonaryong teoryang MLM sa paglulunsad 


ng  pambansa-demokratikong rebolusyon sa 
Pilipinas. 
Bahagi ng mga paksang tinatalakay dito 


ang kahalagahan ng pagbubuo ng isang taliba at 
matatag na Partido na mamumuno sa makauring 
digma ng mamamayan, pagbubuo ng di magagaping 
Pulang hukbo, at ang pagpapanday at pagpapatatag 
sa malawak na hanay ng hagkakaisang prente 
at mamamayang sumusuporta sa rebolusyon. 
Itinuturo din ng IKP ang mga praktikal na gawaing 
kahaharapin ng rebolusyonaryong kilusan sa 
Pilipinas sa pagpanday ng demokratikong gubyerno: 
ang gawain sa ekonomya, gawain sa kultura, 
gawaing internasyunal na mahahalagang salik sa 
pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan. 


Pagbabalik ng teorya sa praktika 


Sa pagtatapos ng mga bats ng pag-aaral, 
mataas ang diwa ng mga estudyante sa hanay ng 
BHB at lokal na ilapat sa praktika ang kanilang mga 
natutunan mula sa pag-aaral. 

“Siyempre dahil tumaas ang ating pag-unawa sa 
teorya, may kasunod 'yang malaking responsibilidad 
na makita sa resulta ng ating mga gawain, gawaing 
masa man o gawaing militar, ang ating mga pinag- 
aralan,” pagbabahagi ni Ka Mavi, Pulang kumander 
at isa rin sa umupong mga estudyante sa isang bats 
ng IKP. 

Sa pagbaybay ng mahabang kasaysayan 
ng mamamayang Mindorefo sa pagsusulong ng 
demokratikong rebolusyong bayan, lalong hahamon 
ang mga estudyante na ipagpatuloy ang pagsusulong 
ng digma at dagdagan pa ang mga tagumpay na 
nakamit ng lumalabang mamamayan sa isla. 

“Ngayon ko talagang masasabi na naisasapraktika 
ko ang MD, mga kasama,” pagbabahagi ni Ka Rem sa 
kanyang mensahe sa mga kasama sa inilunsad na 
graduation. 

“Dahil kalahok din ako sa GM, nasusuri at 
nasisiyasat ko na may kongkretong batayan 
ang isang bagay o pangyayari. Hindi na lang ako 
basta magsasalita ng wala naman akong hawak na 
konkretong datos!” 

Para naman kay Ka Otep, isa ring gradweyt ng 
BKP, kailangang matiyagang pukawin, organisahin 
at paulit-ulit na pakilusin ang mamamayan upang 
mapanday, maihanda sila para sa mapagpasyang 
pakikipagtuos sa kaaway, at mapakilos ang malawak 
na masa upang itaguyod ang kanilang interes at mga 
panawagan. 

“Susi sa pagtatagumpay ng anumang rebolusyon 
ang papel ng masa. Ang masa ng sambayanan ang 
di matutuyuang balon na pinagmumulan ng lakas at 
kapangyarihan laban sa mapagsamantala at mapang- 
aping uri,” pagsusuma naman ni Ka Tonyang, isa sa 
mga instruktor sa BKP. 

Sa kabuuan, isang malaking tagumpay ng 
rebolusyonaryong kilusan sa isla ang mga inilunsad 
na bugso ng BKP at IKP. 

Dagdag puhunan ito ng mamamayang MindoreRo 
upang tupdin ang tungkuling isulong ang digmang 
bayan sa mas mataas na antas! 14 


12 ENERO - ABRIL 2023 | 
BANTAY KARAPATAN 


ANI 


Panghahalughog at pandurukot, panibagong krimen 
ng berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa 


mamamayang Mindoreho 


Ibayong bangis ang hatid ng pasistang 
203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa mamamayang 
Mindoreho pagpasok pa lang ng unang kwarto ng 
2023. Higit pang nadagdagan ang listahan ng krimen 
ng mga berdugo sa mamamayan. 

Pandurukot. Dalawang residente ng isang 
barangay sa Mansalay, Oriental Mindoro ang dinukot 
ng berdugong 203rd Brigade sa mga serye ng 
kampanyang panunupil at mararahas na operasyong 
militar na nilunsad ng mga pasista sa nasabing 
barangay. 

Pebrero 6 ng madaling araw nang dukutin ang 
isang nagngangalang “Elyong” ng 10 elemento ng 
203rd Brigade habang papunta siya sa tindahan 
para bumili ng kape. Dinampot siya sa harap ng mga 
residente nang walang ipinapakitang mandamyento 
o paliwanag sa dahilan ng pagdakip. Samantala, 
Pebrero 11, limang araw matapos dukutin si Elyong 
ay ipinatawag at isang linggong hindi inilitaw ng 
mga palalong militar ang isang nagngangalang G. 
Giwan Ban-aw matapos tumugon sa patawag ng mga 
sundalo. Ayon sa ulat na nakalap ng yunit ng BHB, 
ang mga nabiktima ay matagal nang nakakaranas ng 
matinding pambabanta at red-tagging mula sa pulis 
at sundalo at pinapaaming may kaugnayan sila sa 
BHB. 

Pambabanta at intimidasyon. Tatlong 
magkakahiwalay na kaso ng pambabanta, harasment, 
at intimidasyon ang naitala sa bayan ng Sablayan at 
Calintaan, Occidental Mindoro mula Enero hanggang 
Marso mula sa walang patid na operasyong militar 
na isinagawa ng 76IB. 

Tatlong Mangyan-Batangan mula Calintaan ang 
tinutukan ng baril at pinaghubad ng berdugong 76IB 
noong Enero 20. Nasa kasagsagan ng operasyon ang 
mga pasistang sundalo hang makasalubong ng mga 
sibilyang biktima sa daan. 

Binantaan at tinakot naman ng mga tropa ng 
68IB ang isang mag-asawa sa isang barangay sa 
Sablayan. Ininteroga ang dalawang biktima na tumagal 
ng humigit-kumulang 6 oras at pilit na pinapaamin 
sa paratang ng pasistang sundalo noong Marso 
6. Hiwalay pa rito ang isang kaso ng pagbibintang 
ng mga berdugo sa isang nagngangalang Michelle, 
na hauna nang pinaratangang may kaugnayan sa 
rebolusyonaryong kilusan noong parehong buwan. 

Panghahalughog. Makailang kaso ng walang 
pakundangang pagpasok at paghahalughog ng mga 
ahente ng 203rd Brigade sa mga bahay-bukid 
ng residente ng apat ha barangay sa Sablayan, 
Occidental Mindoro ang naitala noong buwan ng 
Pebrero. Kasabay nito ay ang panghaharas ng mga 
palalong militar sa mga may-ari na pinaghihinalaang 
may kaugnayan sa BHB. 

Samantala, walang awang nilusob ng mga tropa 
ng 203rd Brigade ang kubo ng isang pamilya sa 
isang barangay sa Sablayan, Occidental Mindoro 
noong umaga ng Marso 25. Katatapos lang magkape 


pA ai 


ng mga biktima nang higit 10 kataong pasista ang 
lumusob sa bahay, tinutukan ng baril, at pinadapa 
ang mag-asawa, anak, apo, at kapitbahay. 

Pinagbintangang sumusuporta at may kaugnayan 
sa rebolusyonaryong kilusan ang mga biktima. 

Higit 10 oras silang sumailalim sa interogasyon, 
kinuhaan ng litrato, at kinailangan pang hingan 
ng clearance mula sa kapitan ng barangay bago 
pinayagang umuwi. Ang mga biktima ay [mga 
magsasaka at mag-uuling na matagal nang residente 
ng nasabing barangay. 

Sapilitang  pagpapasuko. Labing-isa (11) 
mamamayan mula sa ibat ibang barangay sa 
Bongabong, Oriental Mindoro ang sapilitang pinasuko 
ng mga elemento ng Special Action Force (SAF)- 
PNP noong buwan ng Marso. 

Siyam (9) na residente mula sa isang barangay 
sa Bongabong ang pinatawag sa kampo ng SAF. 
Kabilang sa mga biktima ang isang mag-amang 
nakaranas pa ng pag-rereyd sa kanilang bahay bago 
ininteroga at ibinalandrang “suko”, at isang konsehal 
ng barangay. Sapilitan ding pinasuko ang isang 
mag-anak sa ibang barangay sa Bongabong noong 
kaparehong buwan. 

Sapilitang pinaamin ang mga biktima na 
sumusuporta sa BHB matapos imbestigahan at 
interogahin nang tatlong oras, kuhaan ng litrato, at 
papirmahin. Binantaan ang mga biktima na may kaso 
umano silang rebelyon. Tigas-mukha pang nang-umit 
ang mga tropa ng SAF ng sigarilyong halagang 100 
sa mga biktima. 

Hindi na maatim ng mamamayan ang paghahasik 
ng lagim ng pasistang kasundaluhan. Panawagan 
ng mga magsasakang Mindorefo na itigil ang 
militarisasyon sa kanayunan at palayasin ang tropa 
ng pulis at militar sa probinsya ng Mindoro! 1 


ANI 


BALITA 


| ENERO - ABRIL 2023 13 


Pandarahas ng SAB-PNP sa mamamayan ng Bansud at 
Bongabong, Oriental Mindoro, matapang na nilalabanan 


ng mamamayan! 


Ibayong takot at pandarahas ang hinasik 
ng pasistang tropa ng Special Action Battalion 
(SAB) - PNP sa mga mamamayan ng Bongabong 
at Bansud, Oriental Mindoro sa walang lubay na 
dalawang buwang panghahalihaw sa mga komunidad 
sa nasabing bayan at nagpapatuloy hanggang 
ngayon. 

Buwan pa lang ng Pebrero, binuliglig na 
ng mersenaryong tropa ang mamamayan ng 
Bongabong at Bansud sa pagkampo ng SAB sa 
apat na malalaking eskuwelahan, kabilang na ang 
Mindoro State University (MINSU), hiwalay pa 
sa mga barangay hall na ginawang kampo militar 
para sa Retooled Community Support Program 
Operations (RCSPO). 

Sapilitang pinapasuko ng SAB ang mga 
residente mula sa iba't ibang barangay sa 
Bongabong at Bansud at pinapaamin na may 
kaugnayan sa NPA. Ang pagkampo sa mga 
eskuwelahan at pampublikong pasilidad ay malinaw 
na labag sa International Humanitarian Law. 

Lalo pang tumindi ang atake ng palalong 
pulis sa Mga Mamamayan matapos ang labanan 
ng isang kolum ng nag-ooperasyong SAB sa isang 
yunit ng Lucio De Guzman Command - NPA - 
Mindoro (LDGC) sa Sitio Naksib, Brgy. Sta Cruz, 
Bongabong. 

Dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng SAB 
mula sa nasabing labanan, ibinaling nila ang 
kanilang galit sa mga sibilyan. Katunayan, ayon 
sa ulat na nakalap ng LDGC, isang katutubong 
Mangyan na nag-uuling ang tinamaan ng bala 


BALITA 


mula sa berdugong SAB habang kasagsagan ng 
labanan. Hindi pa nasapatan ang mga palalong 
pulis sa pinsala, pinagsisipa pa ng Mga ito ang 
biktima bago dinala sa ospital. 

Noong Marso 15, ilang araw matapos ang 
labanan, tinutukan ng baril ng SAB ang isang 
sibilyan sa Bongabong, Oriental Mindoro. Pilit na 
pinaamin ang biktima na sabihin kung nasaan ang 
yunit ng LDGC. 

Umaga naman ng Abril 07, naiulat ang 
pananakit ng makahayop na SAB sa isang sibilyang 
babae matapos itong dahasin at interogahin kung 
nasaan ang yunit ng LDGC. Sinampal ng SAB ang 
isang 40 taong gulang na babae na residente 
ng isang barangay na nilunsaran ng operasyong 
militar sa Bongabong. Hindi ikinatuwa ng SAB ang 
sagot ng ginang nang siya ay tanungin ng kanyang 
kaugnayan sa NPA kung kaya't sinaktan siya ng 
pulis. 

Dahil sa walang pakundangang terorismong 
inihasik ng SAB, magiting na tumindig ang 
mamamayan ng Bongabong upang labanan ang 
karahasan. 

Nagrehistro ang mga lider ng barangay council 
na natatakot na ang mga residente sa mga pulis 
dahil sa bangis na ipinapakita nila sa mga sibilyan 
na nakakasalubong nila sa daan. 

Resulta nito, 30 tropa ng nag-ooperasyong 
SAB ang napalayas sa mga kinakampuhang 
komunidad at barangay noong Abril 07, matapos 
silang ireklamo dahil sa kanilang pambubuliglig sa 
seguridad ng mga residente. 4 


Ginintuang anibersaryo ng NDFP, sinalubong ng mga 
selebrasyon sa buong isla ng Mindoro 


Tagumpay na inilunsad ng rebolusyonaryong 
kilusan sa Mindoro ang ginintuang anibersaryo 
ng National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP). Naging abala ang lahat ng sona at 
larangang gerilya sa isla sa paglulunsad ng mga 
aktibidad upang ipagdiwang ang pagkakatatag ng 
NDFP. 

Bilang pagtugon sa panawagan ng NDFP at 
ng Partido, naglunsad ng 21 gun salute ang lahat 
ng yunit sa ilalim ng Lucio De Guzman Command 
- NPA - Mindoro sa umaga ng Abril 24 upang 
dakilain at parangalan ang alaala nila Benito “Ka 
Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-tao" Austria- 
Tiamzon, mga kapita-pitagang lider ng Partido 
at NDFP, na pataksil na dinukot at pinaslang ng 
pasistang rehimeng US-Marcos II noong Agosto 
21, 2022. Pinarangalan din ang lahat ng mga bayani 
at martir ng rebolusyon sa isla at buong bansa 
noong nagdaang taon. 

Sa pahayag ni Ka Ma. Patricia Andal (MPA), 


hinamon niya ang lahat ng 
alyadong 7“ organisasyon 
sa ilalim ng NDFP na 
tanganan ang. sulo 
ng demokratikong 
rebolusyong bayan 
sa isla. Aniya, “Sa 
ginintuang taon ng 
NDFP, nahaharap 
ang sambayanang 
Pilipino at mamamayang 
MindoreRo sa isang ginintuang 
pagkakataon na kailangang 


sagpangin. 
maisakatuparan ito, kinakailangan ang ibayong 


Upang 


tatag, tapang, at determinasyon ng lahat ng 
alyadong organisasyon sa ilalim ng NDFP-Mindoro 
upang abutin ang walang kaparis na paglawak at 
paglalim ng rebolusyonaryong base na magtitiyak 
ng paglakas ng ating kilusan,” 

Determinado namang tumugon ang mga 


14 ENERO - ABRIL 2023 | 


alyadong organisasyon sa ilalim ng NDFP-Mindoro 
sa panawagang magpalawak at magpalakas ng 
mga organisasyon. 

Ayon kay Ka Rita, isang kasapi ng MINDORO, 
ang rebolusyonaryong (organisasyon ng [Mmga 
katutubong Mangyan, mahalaga ang naging ambag 
ng programa ng NDFP sa paglaban nila para sa 
kanilang lupang ninuno. 

“Tlanpung libong ektaryang lupain ang nabawi 
ng mga magsasaka at Mangyan hoon dahil sa 
kampanyang lansag pastuhan at pagtutol sa mga 
proyektong nakaambang mang-agaw ng aming 
lupang hinuno. Hindi ito mangyayari kung hindi 
dahil sa pagsusumikap ng Partido, Hukbo, mga 
magsasakang katutubo at di-katutubo at lahat 
ng naging alyado sa ilalim ng bandila ng NDFP. 
Kung kaya't napakahalagang isulong ng lahat ng 
mamamayan ang demokratikong rebolusyong 
bayan na makikita sa 12 puntong programa ng 
NDFP,” pagbabahagi ni Ka Rita. 

Ayon naman sa Pambansang Katipunan ng mga 
Magbubukid - Occidental Mindoro, napapanahon 
ang pagpapalakas sa mga organisasyon sa ilalim ng 
NDFP dahil sa pagpasok ng kilusan sa panibagong 
yugto ng pakikihamok sa ilalim ng ilehitimong 
rehimeng US-Marcos II. 

“Patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng 
pangunahing bilihin. Sadsad naman ang kabuhayan 
ng magsasakang MindoreRo dahil sa mga neoliberal 
na patakaran ng rehimen. Ibang klaseng krisis 
at gutom ang Nararanasan ng mamamayang 


NDFP-MINDORO BULLETIN 


Mindoro dahil 


Ang kasunod na balitang pagtagas ng karga 
nitong 800,000 litrong industriyal na langis o 
“black oil” bukod pa sa langis na gamit ng barko 
ay naging alingawngaw na hanggang sa sinusulat 
ito ay hindi pa natutuldukan. 

Ang barko na pagmamay-ari ng RDC Reield 
Marine Services Inc. ay inupahan ng SL Harbor 
Bulk Terminal Corporation, isang subsidiaryo ng 
San Miguel Corporation na pagmamay-ari ng 
malaking burgesya kumprador (MBK) na si Ramon 
Ang upang dalhin ang industrial fuel oil mula sa 
Limay, Bataan patungong Iloilo. 

Sinaklaw na ng pagtagas ng langis ang Calapan 
at 10 bayan sa Oriental Mindoro at umabot pa 
ng Antique, Marinduque, Palawan, at Batangas. 
Ang mga taga-Oriental Mindoro ay kagyat na 
pinagbawalan na maglaot sa pangingisda, gumamit 
ng tubig sa mga bukal, sapa, ilog at poso (water 
pump) sa 100 metro mula sa dalampasigan. 

Ang patakaran ng rehimeng  Marcos- 
Duterte na ipagbawal ng mahahalagang aktibidad 
pangkabuhayan sa karagatan ay tumama sa 
kabuhayan at kagalingan ng mamamayan. Sa 


AIN 


Mindorefio, kailangan sagpangin ang ginintuang 
oportunidad na ito para palawakin ang ating 
hanay at patatagin para iabante ang rebolusyon 
sa mas mataas na antas. Mataba ang lupa para 
magrebolusyon ang mamamayang Mindorefo,” 
pahayag ng grupo. 

Ayon” naman kay Ka  Madaay  Gasic, 
tagapagsalita ng Lucio De Guzman Command 
- NPA - Mindoro (LDGC), “Nakahanda ang mga 
Pulang kumander at mandirigma sa ilalim ng LDGC 
na harapin ang mga hamon at sakripisyo upang 
isulong sa mas mataas na antas ang digma sa 
isla. Nakatudla ang ating mga riple sa mabigat na 
responsibilidad na makihamok sa berdugong pulis 
at militar at tupdin ang dakilang misyong wasakin 
ang galamay ng pasistang estado upang ganap na 
maagaw ang kapangyarihang pampulitika,” 

Sa pagpasok ng NDFP sa ika-limampung taon 
nito, positibo ang tanaw ni Ka MPA sa landas na 
tinatahak ng rebolusyonaryong kilusan sa isla. 

“Sa kasalukuyang nagaganap sa ating bayan, 
malinaw pa sa sikat ng araw ang kawastuhan ng 
pagsusulong ng dakilang pambansa-demokratikong 
rebolusyon. 

Sa ganito, lalu tayong nabibigyan ng inspirasyon 
at naitutulak na magpunyagi at mahigpit pang 
yakapin ang landas ng pagrerebolusyon! Tanging 
sa tagumpay lamang ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon ha may sosyalistang perspektiba 
natin makakamit ang isang malaya, masagana at 
makatarungang lipunan!” 1 


Kailangan ang nagkakaisang 
aksyon ng mga Mindorerio sa 


Oil Spill 


par 28 nang sumabog ang balitang lumubog ang cargo- 
ship MT Princess Empress sa tapat ng Naujan, Oriental 
sa lakas ng alon at hangin. 


kasalukuyan, lumobo na sa 178,386 katao ang 
apektado ng pagtagas ng langis. 

Kabilang dito ang 24,292 pamilya sa Oriental 
Mindoro mula sa kabuuang 37,871 pamilyang 
mangingisda na nawalan ng hanapbuhay habang 
191 katao na ang naiulat na nagkasakit dahil sa 
insidente. 

Apektado rin ang naghahanapbuhay sa eko- 
turismo. Idagdag pa dito ang mawawalang kita 
dahil sa pagkasirang hatid nito sa kalikasan. 

Ayon sa UP Marine Science Institute, 
tinamaan na ang Verde Island Passage sa pagitan 
ng Batangas at Mindoro, na tinaguriang center 
of the center of marine biodiversity sa buong 
mundo dahil nasa gitna ito ng pandaigdigang coral 
triangle. 

Hitik sa likas na 
napakaproduktibong 8 8BMmarine 5 ecosystem. na 
naapektuhan ng oil spill kabilang ang 36,000 
ektarya ng coral reefs, 10,000 ektaryang bakawan 
at 6,000 ektaryang seagrass. 

Tatagal ng dekada bago mapanumbalik ang 
apektadong kalikasan, batay sa karanasan ng oil 


yamang-dagat ang 


h / KABUUANG 


NASALANTA 
SA OIL SPILL 


spill sa Guimaras noong 2006 nang lumubog ang 
MT Solar I dala ang 2.1 milyong litro ng langis. 

Ang charterer ng byaheng ito ng MT 
Princess Empress na si Ramon Ang ay pangatlo sa 
pinakamayayaman na indibidwal sa ating bansa na 
may kabuuang halagang 53.4 bilyon ng negosyo't 
ari-arian sa linya ng enerhiya, imprastruktura, 
pagkain at inumin sa pamamagitan ng kanyang 
conglomerate na San Miguel Corporation. 

Sa nagdaang taon, kumita siya ng P1.8 bilyong 
sa pandarambong mula sa pagkamkam ng lupa at 
lupaing hinuo, pagkalbo ng kagubatan, paglason sa 
karagatan, at pagsasamantala sa lakas paggawa ng 
sanlaksang mangagawa, manggagawang bukid at 
magbubukid sa kanyang mga pag-aaring negosyo 
at pabrika. 

Sa diwa ng prinsipyong “polluters pay” dapat 
panagutin si Ramon Ang sa pinsalang hatid ng oil 
spill sa mga mamamayang biktima at sa kalikasan. 
Tulad ng unang sakuna sa dagat ng Guimaras 
noong 2006, bingi at bulag ang mga katulad ni 
Ramon Ang sa kasalukuyang mga biktima habang 
patuloy na namamayagpag sa hanay ng mga 
pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa 
Pilipinas kabilang ang kumpadre niyang ilehitimong 
Presidenteng Marcos Jr. 

Kasabwat nila ang reaksyunaryong estado 
kabilang ang Philippine Coast Guard at Maritime 
Industry Authority (MARINA) upang madulas 
na makaiwas sa dapat nilang pananagutan sa 
sambayanan. Mismong ang pagpahintulot na 
makapaglayag ang barko kahit hindi na ito pasok 
sa pamantayan para maglayag ay isang halimbawa 
ng sabwatan ng mga kriminal na ito. 

Ang kawalan ng kakayahan ng mga negosyo 
sa langis sa bansa upang akuin ang paglilinis 
sa panahon ng mga malakihang aksidente ng 
pagtagas ng langis ay isang patunay sa kawalan ng 
pakialam ng mga negosyanteng ito sa kapakanan 
ng mamamayan at kalikasan. Nalalantad ang tunay 
nilang interes ay ang limpak na tubo lamang. 

Dahil kapos ang kakayahan ang gobyerno 
o Mga pribadong kumpanya sa bansa upang 
kontrolin ang pagtagas o linisin ang tumagas na 
langis, naobligang humingi ng ayuda ang Pilipinas 
sa mas mauunlad na bansa. 

Kasabay nito ang paghingi ng tulong sa 
Estados Unidos sa pamamagitan ng U.S Coast 
Guard National Strike Force. Imbes na mga 


| ENERO - ABRIL 2023 15 


24,292 


22 PAMILYA Ka ORIENTAL 
fh MINDORO MULA SA 


37,871 


PAMILYANG 
MANGINGISDA ANG 
ANG 
HANAPBUHAY DAHIL 


178.386 


INDIBIDWAL ANG APEKTADO SA 
OIL SPILL SA ANIM NA ISLA AT 
PROBINSYA 


marine biologists at bihasa sa pagkontrol ng 
pagtagas ng langis, pinapaboran pa ng ilehitimong 
rehimeng Marcos-Duterte ang papasukin ang mga 
sundalong Amerikano para tumulong sa pag-apula 
ng pagtagas ng langis. 

Inilutang pa ang ideyang gamitin ang 
mga pwersang US sa Balikatan Exercises na 
nakatakdang ganapin noong April 11-20 upang 
bigyan ng  katanggap-tanggap na batayan ang 
panghihimasok ng 12,000 sundalong US sa bansa. 

Ito na ang pinakamalaking bilang ng tropang 
US na pinalahok sa buong kasaysayan ng Balikatan 
Exercises sa panahong umiinit ang girian ng US at 
China sa ekonomiya at control sa estratehikong 
posisyon sa South China Sea at sa West Philippine 
Sea na nasa loob ng ating teritoryo. 

Sa krisis na nalikha ng paglubog ng MT 
Princess Empress, marapat lamang na magbigkis 
ang mamamayang Mindorefo upang kakamtin ang 
hustisya at mapanagot ang lahat nang sangkot sa 
pangyayari. 

Makatwirang ilaban ito ng mamamayang 
Mindorefio at sambayanang Pilipino sa iba't ibang 
porma at daluyan ng pagkilos. 

Itutok ang paniningil sa mga nangungunang 
may panangutan na walang iba kundi ang inutil na 
rehimeng US-Marcos II at ang kumpadre nitong 
si Ramon Ang. 

Isang katiyakan ng pagkakamit ng hustisya 
ang pagsusulong ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon (DRB) upang maipagtagumpay ang 
laban sa mga mapagsamantala't mandarambong 
na uring PML-MBK, tiwaling burukrata-kapitalista 
at mga amo nitong imperyalista. / 


Clean up drive na nilunsad ng lokal na gubyerno ng Oriental 
Mindoro sa kasagsagan ng pagtagas ng langis. (Larawan mula 
sa Rappler) 


16 ENERO - ABRIL 2023 | 
LATHALAIN 


ANI 


Protestang Bayan, tugon ng mamamayang Mindorefo sa 
tumitinding krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro 


Sunod-sunod na kilos protesta ang inilunsad 
ng mga mamamayan sa buong lalawigan ng 
Occidental Mindoro bilang tugon sa tumitinding 
krisis sa kuryente sa probinsya. 

Matatandaang Abril 13 nang ideklara ng 
Occidental Mindoro Consolidated Power Plant 
(OMCPC) na isang generator set na lang ang 
gagamitin ng planta para tugunan ang demand 
ng kuryente sa buong lalawigan dahil sa kawalan 
ng subsidyo ng National Power Corporation (NPC) 
para sa panggatong nito. 

Resulta nito, apat hanggang limang oras na 
lamang ang natatanggap na kuryente ng mga 
konsyumer sa probinsya. 


State of Calamity 


“30 megawatts (MW) ang suplay na kailangan 
ng buong probinsya sa bawat araw, pero dahil isang 
generator set na lang ang ginagamit ng OMCPC, 
7 MW na lang ang kaya nitong tugunan para sa 
buong Occidental. Mapipilitan talagang magtiis ang 
mga konsyumer sa 20 oras na brownout kada araw 
hanggat nananatiling ganito ang kairalan,” ayon 
kay Ka Ma. Patricia Andal (MPA), tagapagsalita ng 
NDFP- Mindoro. 

Ayon sa ulat na nakalap ng NDFP-Mindoro, 
labis na abala ang dinulot ng kawalan ng kuryente 
sa buong Occidental Mindoro. Ramdam ang epekto 
nito hindi lamang sa mga residensyal na komunidad, 
kundi maging sa mga paaralan, agrikultural na 
pasilidad, at maging mga ospital. 

“Lugi kami sa tindi ng brownout dito. Di 
na lang gasolina ang ginagastusan namin para 
makapaghanapbuhay, pati yelo. Yung iba, sa 
Maynila na bumibili ng yelo para di masira ang mga 
nahuli nilang isda,” naiiling na pagbabahagi ni Tatay 
Nanding”, isang mangingisdang tubong San Jose, 
Occidental Mindoro. Ganito rin ang sentimyento 


ng (mga (magsasaka na 
umaasa sa cold storage 
plants. at. post-harvest 


facilities sa nasabing bayan 
para naman patagalin ang 
buhay ng kanilang [mga 
produktong bukid. 

Bukod sa pinsala 
sa lokal na industriya, 
sinalanta rin ng mahahabang 
brownout ang daloy ng mga 
klase sa mga paaralan. Sa 
pagpasok ng panahon ng 
tag-init, dumami rin ang 
kaso ng mga estudyanteng 
dumanas ng heat stroke. 

“Sabi sa balita, 145 
estudyante na ang sinugod 
sa ospital dahil sa heat 
stroke. Ilang beses na rin 


nagsuspinde ng klase sa amin dahil hindi kaya ang 
tindi ng init ng panahon tapos wala pang kuryente. 
Mahirap mag-focus sa klase sa ganitong init,” 
pagbabahagi naman ni Vilma”, isang mag-aaral 
ng hayskul sa isang paaralan sa isang bayan sa 
Occidental Mindoro. 

Para naman kay Maricar”, isang doktor sa 
isang pribadong ospital sa lalawigan, labis na 
pinsala ang dulot ng brownout sa mga ospital. 

“Milyon na ang ginagastos ng ospital para 
lang mapanatili ang serbisyo sa mga pasyente. 
Lalo na yung mga kinakailangang gumamit ng mga 
makina. Tulad na lang ng mga nangangailangan ng 
dialysis. Naoobliga ang ospital namin na gumastos 
ng malaki sa gasolina dahil mas sa mga generator 
na kami umaasa para sa kuryente dahil sa haba ng 
brownouts,” ani Maricar. 

Bukod pa sa dalas at haba ng brownout, 
idinaing din ng mamamayang Mindorefio ang 
mataas na singil sa kuryente ng OMCPC sa kabila 
ng mahahabang panahon ng kawalan ng kuryente. 
Katunayan, naglalaro ng P800 hanggang P4000 
ang singil sa mga konsyumer kada buwan sa kabila 
ng 4 na oras ha kuryente bawat araw. 

Dahil sa tumitinding krisis, nagdeklara ang 
lokal na gubyerno ng Occidental Mindoro ng 
State of Calamity noong Abril 15 upang humingi 
ng tulong sa pambansang pamahalaan. 


Protestang Bayan 


Ang krisis sa kuryente sa buong lalawigan 
ang nagtulak sa Mamamayan na maglunsad ng 
pagkilos upang itambol ang karaingan para sa 
murang akses sa kuryente. 

Nagsama-sama ang ibat ibang sosyo-sibikong 
mga grupo, mga maliliit na negosyante, guro, 
estudyante, magsasaka, mangingisda, at lahat ng 
apektado ng brownout upang magkasa ng mga 


TUMAAS PA LALO ANG 
BAYAD -alasig 
KO!! 


BUMABA NAMAN ANG 


Kilos protesta ng mga mamamayang apektado ng krisis sa kuryente. Ipinapanawagan 
nilang matamasa ang karapatan sa akses sa kuryente. (Larawan mula sa Rappler) 


ANI 


protesta kaugnay sa tumitinding krisis sa kuryente 
sa probinsya. 

Abril 8, naglunsad ng candlelight protest 
ang grupong Pundidong Ilaw at mga kabataang 
Mindorefo sa harap ng tanggapan ng Occidental 
Mindoro Electric Cooperative (OMECO) bilang 
simbolo ng kanilang pagtutol sa nagpapatuloy na 
malalang brownout sa probinsya. 

Sinundan naman ito ng protestang bayan 
at caravan ng ibat ibang grupo sa pangunguna 
ng Oksi Walang Power Movement, 8 Ball Tribe, 
Pundidong Ilaw, Mangyan Movement, at Samahan 
ng mga Consumer sa Occidental Mindoro noong 
Abril 15. Hindi bababa sa 5,000 ang lumahok sa 
protestang bayan na nagsimula mula pa Abra de 
Ilog at lumundo sa isang concert sa San Jose. 

Kasabay nito, muling naghain ng petisyon ang 
14,000 miyembro at konsyumer ng OMECO noong 
araw din ng Abril 15 sa opisina ng ilehitimong 
rehimeng [US-Marcos II upang idulog ang 
problema ng lalawigan nang bumisita si Marcos 
sa Pola, Oriental Mindoro para puntahan ang mga 


WALK OUT OF DARKNESS 


15 APRIL 5:00 PM - ONWARDS 


SAN JOSE MUNICIPAL PLAZA 


BLACKOUT CONCERT 


Posters ng inilunsad na blackout concert ng 
mamamayan ng Occidental Mindoro upang tutulan 
ang mahahabang brownouts. (Larawan mula sa 
Rappler at Facebook) 


| ENERO - ABRIL 2023 17 


apektado ng oil spill. Hindi pa tinutugunan ang 
kanilang petisyon hanggang sa kasalukuyan. 

Ayon kay “MPA, dapat. panagutan 
pambansang 75 gubyerno. ang problema 
mamamayang Mindorefko sa kuryente. 

“Kung tutuusin, tungkulin ng gubyerno na 
ibigay sa mamamayan ang batayang serbisyo sa 
kuryente. Pero mula nang ipinasa ng gubyerno 
ang produksyon at transmisyon ng kuryente sa 
pribadong mga kumpanyang tulad ng Occidental 
Mindoro Consolidated Power Corporation 
(OMCPC), itinali na ang ating pang-araw-araw 
na buhay sa patakaran at direktiba ng OMCPC. 
At nang hindi na kayang tugunan ng OMCPC ang 
tumataas na demand sa kuryente at hindi na nila 
mabayaran ang nagtataasang presyo ng gatong 
para mapatakbo ang mga generator sa planta, 
mamamayan ang unang nabigwasan ng krisis,” 
pahayag ni MPA. 

Pagbabahagi ng tagapagsalita, sing-aga pa lang 
ng 2014 ay pinoproblema na ng mga konsyumer 
ang kakayahan ng OMECO na abutin ang demand 
ng probinsya para sa kuryente. Ngunit dahil sa 
kawalan ng tugon ng gubyerno, hindi maagap na 
nasolusyunan ang problema ng mamamayan. 

“Dapat itulak ang NPC at iba pang pambansang 
ahensya na ibigay ang serbisyo sa kuryente na 
sasapat sa pangangailangan ng mamamayang 
Mindorefo. 

Imbis na gamitin ang pondo ng gubyerno ng 
rehimeng Marcos II sa confidential intelligence 
fund ng opisina ng ilehitimong presidente't bise- 
presidente, mga pork barrel, gastusin sa militar 
at pagbili ng kung anu-anong armas, eroplano, at 
kanyon, dapat ilaan ito sa pagtiyak na natatamasa 
ng Mamamayan ang batayang: serbisyong 
panlipunan. 

Ang pangmatagalang solusyon ay isabansa 
ang industriya ng enerhiya at alisin ang monopolyo 
dito ng mga monopolyo-kapitalistang dayuhan, 
malalaking burgesya kumprador at ng mga ahente 
nilang  burukrata-kapitalista. Gayunman, hindi 
ito makakamit sa kasalukuyang bulok at anti- 
mamamayan na gubyerno,” ani MPA. 

Naninindigan ang NDFP-Mindoro na ang 
solusyon pa rin sa pundamental na problema ng 
mamamayang Mindorefo ay ang pagsalig sa linya 
ng pambansa-demokratikong rebolusyon. 

Nilalaman ng programa nito ang 
pagsasabansa sa industriya ng enerhiya sa bansa. 
Sa pamamagitan nito, matitiyak ang planadong 
pagpapaunlad ng mapagkukunan ng enerhiyang 
sapat sa pangangailangan ng bansa, para sa 
serbisyo at hindi para sa tubo ng may mahigpit 
na kunsiderasyon sa pangangalaga sa kalikasan at 
kabuhayan ng mamamayan. 

Kailangang patuloy na kumilos ng [Mga 
mamamayan upang mapanagot ang mga imbuwelto 
sa nagaganap na krisis sa kuryente, magkaisa at 
abutin ang lahat ng apektado, palawakin ang hanay 
at organisahin ang malawak na mamamayan para 
isulong ang kanilang demokratikong kahilingan. #4 


ng 
ng 


“ hindi totoong pangalan 


18 ENERO - ABRIL 202G IA 
KULTURA 


PULA ANG LUPA NG MINDORO 


ni Ka Tikya 
“Mararag has daga!" Pula ang kulay ng lupang Mindoro, 
kung sa buhid na salita Pinapula ng digma para sa lupa at laya 
Pula ang lupa sa itinatanging isla lalong pinatingkad sa bawat pagkabuwal, 


Pinapula ng maigting na pakikibaka, at sa bawat dugong idinidilig ng 
ng magiting na pagtatanggol sa lupa. Magigiting na martir 
magbabangon ang masang daantaon 


Loktanon, siganon, kristyano, ng nagtitiis 

damuong man o mangyan, upang labanan at biguin ang pasistang 
Sila ang mga kamay na nagpapayabong hagupit 

sa isla ng kayamanan. at ang lupang itoy lalong pag-alabin 


Sa kabundukang pinuno ng pastuhan :7”“ ng paghihimagsik! 
Mga bakang alaga sa damuhang 
sagana. 


Pula ang kulay ng lupang Mindoro, 
Sa pusod ng naglalakihang mga rantso, 
Nag-aalab ang pakikibaka para sa 
lupang ninuno. pare 
Nag-aarmas ang laksang katutubo 
upang ipagtanggol ang kabundukang 
ginto, 

mula sa mga dayuhang tuso! 


Pula ang kulay ng lupang Mindoro, 
tigib ng yamang mineral sa kaibuturan 
nito. 

Bumubukal ng mina, 

ng gasolina't- gatong 

sa palalong interes 

ng imperyalistang mandarambong 

na dinadahas, kinikitil ang masang 
tumututol... 


Ang ALAB ang rebolusyonaryong pahayagan sa Isla ng Mindoro. 
Pinapatnugutan ito ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(Marxismo-Leninismo-Maoismo) sa Mindoro. 


Para sa anumang katanungan, komento, kontribusyon o mungkahi, 
maaaring ugnayan ang patnugutan ng ALAB sa: 


b4 alabngdigmamindoro@gmail.com 
E]07(6) @alabngdigmamindoro 


Maaaring idownload ang kopya ng ALAB at iba pang rebolusyonaryong pahayagan sa www.cpp.ph 


